TRAETHODAU 


DONIAU   GWYBTHIOL, 


MIL  BLYNYDDOEDD,  &c. 


"  Meddyliwch  am  etch  blaenoriaid"-Skxsij. 


LLANELLI : 

CYHOEDDWYD  AC  AR  WERTH  GAN  THOMAS  JONES, 
1853. 


TRAETHODAU 


Y  DONIAU  GWYItTHIOL,  A'll  MIL  BLYNYDDOEDIX 

[Allan  o  "  Seren  Gainer"  am  Ebrill,  1832] 

Mb.  Gomeb, — Os  perais  gymraaint  oaflonyddwch  i  rai  o'cb  dar- 
llenwyr,  trwy  fy  Lysbysiad  o'r  athrawiaeth  filflynyddol,  beth  fydd 
y  cynbwrf  a  deimlant  wrth  yr  hyn  yr  wyf  yn  ei  ddadganu  yn  fy 
ysgrif  bre«ennol  r  o  herwydd  yr  wyf  yn  bwriadu  haeru,  gyda 
hyfder,  y  daliadau  canlynol : — sef,  bod  yr  holl  ddoniau  gwyrtbiol 
a  feddiannwyd  gan  y  brif  eglwys  yn  mblith  canlynwyr  yr  spos- 
tolion  a'r  efengylwyr,  gymmaint  yn  etifeddiaetb  i'r  eglwys  yh  y 
dyddiau  presennol  ag  yr  oeddynt  iddynt  hwy  yn  y  ganrif  gyntaf, 
ac  nad  oes  dim  yn  attal  ond  bycbander  ffydd  yn  unig,  i'r  eglwys 
wneuthur  gwyrthiau  y  dydd  hwn  gyda'r  un  mesur  o  nerth  ac 
awdurdod  ag  y  gweithiodd  yu  ei  hoes  gynnaraf. 

Yn  awr,  meddyliaf  y  gwelsf  ryw  un  yn  ymswyn  rhagof,  ac  yn 
dywedyd, — "  Belli  yw'r  ynfydrwydd  byn  ?  Onid  yw  oes  gwyrtb- 
iau gwedi  myned  heibio  ?"  Ond  alebaf  y  cyfryw  trwy  ofyniad 
arall, —  Pa  bryd  y  terfynodd  yr  oes  bono  ?  A  pba  bryd  y  tynodd 
Duw  ymailb  ei  fraint-ysgrif  oddiwrtb  ei  eglwys?  Atebed  neb 
y  gofyDiad  hyn,  a  myfi  a  ymrwymaf  i  wadu  y  cyfan  a  ysgrifen- 
ais,  ac  i  wneuthur  penyd  am  dano.  Eithryn  hytrach  y  gwirionedd 
yw,  fod  Penaeth  mawr  yr  eglwys  gwedi  rboddi  iddi  fraint-ysgrif 
trwy  ba  un  y  cynuysgaethodd  hi  a  doniau  gwyrtbiol,  ac  ni  tbyn- 
odd  erioed  mo  honi  ymaith  tiny  un  weithreJ  ganlynol,  ac  nid  oes 
dim  ond  anghrediniaeth  yn  attal  cyflawn  arferiad  o'r  holl  ddoniau 
gogonerldus  hyn.  Er  prawf,  ein  Harglwydd  Iesu  Grist,  wrth 
ymadael  a'i  ddyscyblion  ar  ei  esgyniad  i'r  nefoedd,  a  ddywedodd, 
*'  Ewch  i'r  holl  fyd,  a  phregetbwch  yr  efengyl  i  bob  creadur,  y 
neb  a  gredo  ac  a  fedyddier  a  fydd  cadwedig;  eitbry  neb  ni  chredo 
a  gonderanir.     A'r  arwyddion  hyn  a  ganlynant  y  rhai  a  cvedant: 


3 

yn  fy  enw  i  y  bwriaut  allan  gythreuliaid  ;  ac  a  thafodau  newydd- 
ioa  y  llefarant;  seirff  a  godantymaith;  ac  os  yfant  ddim  mar- 
wol,  ni  wna  iddynt  ddim  niwed ;  ar  y  cleifion  y  rhoddant  ea 
dwylaw,  a  hwy  a  fyddant  iach."  Marc  xvi,  15,  &c.  Yn  awr,  pa 
le  y  mae  y  gwahaniad  rhwng  yr  addewid  o  gadwedigaeth  trwy 
ffydd  a  r  addewid  o  ddoniau  gwyrthiol  ?  a  pha  le  mae  yr  awdur- 
dod  i  ddywedyd  fod  y  diweddaf  i  derfynu  yn  yr  eglwys  o  flaen  y 
y  cyntaf  ?  Ond  yn  y  gwrthwyneb,  pan  mae  yr  un  amgylchiad  yn 
cael  ei  fynegi  yn  Math,  xxviii,  18,  &c,  sonir  am  yr  un  gallu,  a'i 
barhad  trwy  oes  y  byd,  gan  ddywedyd,  "  Rhoddwyd  i  mi  bob 
awdurdod  yn  y  nef  ac  ar  y  ddaear;  ac  wele,  yr  wyf  fi  gyda  chwi 
bob  amser  hyd  ddiwedd  y  byd." 

Yr  oedd  y  doniau  hyn  yn  ymddangos  yn  mblitb  yprif  Gristion- 
ogion  mewn  modd  llewyrchus,  fel  yr  oedd  yr  ysbryd  yn  rhanu  i 
bob  un  o'r  neilldu,  er  adeiladaeth  yr  eglwys,  megys  y  gwelir  yn 
1  Cor.  xii, "  Canys  i   un  trwy   yr  Ysbryd  y  rhoddir  ymadrodd 
doethineb, — ac  i  arall  ymadrodd  gwybodaetb, — ac  i  arall  ffydd, — 
ddawn  i  iachau, — wneuihur  gwyrthiau, — brophwydoliaeth, — wa- 
haniaeth    ysbrydoedd, — amryw     dafodau, — gyfieithad    tafodau." 
Bod  y  doniau  hyn  yn  hanfodi  yn  yr  eglwys  yn  y  ganrif  gyntaf, 
nid  oes  neb  o  Gristionogion   yn  ceisio  ammeu.     Ac  y  mae  pawb 
itefyd  yn  barod  i  gyfaddef  eu  parhad  trwy  yslod  yr  eilfed  ganrif. 
Y  mae  hefyd  awdurdod  hanesiol  eu   bod  hwy  yn  cael  eu  harferyd 
yn  y  drydedd  ganrif,  ac  hyd  y  nod  vn  y  bedwaredd  ganrif;    ac  y 
mae   rhai   yn  credu   y  gallant  eu   holrhain  yn  mhlitb  credinwyr 
mor  bell  i   lawr   a'i   seithfed    ganrif;    ond  eu  bod  yno  trwy  ang- 
hrediniaeth,    bydolrwydd,   a    llygredigaeth    Pabyddiaeth,    gwedi 
llesgau    a'u   tywyllu  i'r  fath  raddau,  nad  yw  hawdd  idd  eu  rhanu 
oddiwrth   gau    wyrthiau    eglwys  Rhufain.     Ond  gofynaf  etto,  Pa 
bryd  y  pallodd  y  doniau  gwyrthiol  ?     Os  anaml   yr  ymddangos- 
asant    yn   y  dyddiau   diweddar  o  lygredigaeth  crefydd  a  gwendid 
ffydd,  beth  am  hyny  ?    Onid  yw  yr  amgylchiad  yn  gyBson  ag  ym- 
ddvgiad  Duw  tuag  at  ei  bobl  dan  yr  oruchwyliaeth  Iuddewig.   Yn 
yr  amser  cyn  galwad  Samuel,  "  Gair  yr  Arglwydd  oedd  werthfawr 
vn  y   dyddiau   hyny  ;    nid    oedd   weledigaeth   eglur.''     Ac  ar  ol 
hyny,  yr  Arglwydd  ni  atebai  i  Saul,  "  na  tbrwy  freuddwydion,  na 
thrwy    Urim,  na  thrwy  brophwydi."     A  thebygol  y^,  fod  prinder 
mawr   b    weithrediadaa  gwyrthiol   yn   yr  eglwys  Iuddewig  yn  yr 
oesoedd  nesaf.  cyn   geni   Crist.     Felly,  os  blinwyd  yr  Ysbryd,  a 


phciu  auamihau  oi  egluiliadau  dun  drows-lywodruetb  eglwy* 
Rliufain,  ac  yn  y  dyddiau  diwcddar,  o  egwander  flydd,  ac  o  ang- 
hrediniaeth,  pa  ryfeddod  yw  ? 

Eithr  rliai  a  haerant  ei  fod  gwedi  ei  bendcrfynu  y  hyddai  i'r 
doniau  byn  gael  eu  dileu  trwy  weithred  awdurdedol ;  ac  i'r  dyben 
i  brofi  byn  adroddant  1  Cor.  xiii,  8,  9,—"  l'a  uu  bynag  ai  pro- 
phwydoliaethau,  hwy  a  ballant,  ai  tafodau,  hwy  a  be.idiant,  ai 
gwybodaeth,  hi  a  ddidana.  Canys  o  ran  y  gwyddom,  ac  o  ran 
yr  ydym  yn  prophwydo;''  ac  yna  bloeddiant,  "  Buddugoliaeth.'' 
Yn  awr,  yr  wyf  mor  barod  a  hwy  i  gyfaddof  y  bydd  i'r  petbau 
byn  ballu, — ond  pa  bryd  ?  gadewch  i'r  adnod  ganlynol  ddangos  : 
— "  Eithr  pan  ddelo  yr  byn  sydd  berfJaith  [otan  de  clthe  to  telcion], 
yna  yr  byn  sydd  o  ran  a  ddileir."  Nid  oes  neb  a  ddywed  fod  yr 
byn  sydd  berffaitb,  y  TO  TEAEION,  eisoes  wedi  dyfod,  oblegid 
"  gweled  yr  ydym  yr  awrhon  trwy  ddrych,  uiewn  dam  meg  ;''  ond 
pan  ddel,  yna  ni  a  welwn  "  wyneb  yn  wyneb.''  Y  mae  yn  ddiam- 
mheuol  mai  yr  hyn  sydd  berffaith  y w  teyrnasiad  personol  Crist  ar  y 
ddaear,  yn  ei  ail-ddyfodiad,  pan  y  gwelwn  wyneb  yn  wyneb  ;  ac 
byd  nes  y  delo  yr  amser  gwynfydedig  byn  o  adferiad  pob  petb, 
ac  o  sefydliad  y  deyrnas  filflynyddol,  y  mae  y  doniau  ysbrydol 
i  barhau  yn  etifeddiaetb  i'r  eglwys,  yn  gystal  a  phob  gweithrediad 
addawedig  o  eiddo  yr  Ysbryd  Glan;  ac  yna  ni  bydd  achos  wrth- 
ynt  mwyacb,  o  berwydd  ffydd  a  derfyna  mewn  gwelediad,  a  gob- 
aith  mewn  mwynhad. 

Os  felly  ydyw,  ynte,  os  oes  gan  yr  eglwys  y  fath  bawl  i'r  don- 
iau byn,  paham  nad  yw  hi  yn  eu  meddianuu  ?  Atebaf, —  O  ber- 
wydd nad  yw  hi  ddim  yn  eu  ceisio;  ie,  yn  mhlith  yr  boll  gyn- 
nullfaoedd  ag  sydd  yn  myned  dan  yr  enw  eglwysi,  ps^nM,  sydd 
yn  gweddio  am  ddoniau  gwyrthiol?  ac  os  nad  ydynt  yn  eu  ceisio, 
ond  yn  bytrach  yn  ei  farnu  yn  goelgrefyddol  i  weddio  am  danynt, 
a  ydyw  yn  beth  rbyfedd  eu  bod  yn  amddifad  o  honynt  ?  Eithr 
beth  mae  yr  ysgrytbyr  yn  ei  ddywedyd?  "  Deisyfwch  ddoniau 
ysbrydol;  ond  yn  hytrach  fel  y  prophwydoch."  1  Cor.  xiv,  1; 
ac  hefyd, — "  Deisyfwch  y  doniau  goreu."  Yn  awr,  pa  fodd  y 
gall  neb,  yn  eu  galw  eu  hunain  yn  Gristionogion,  ddiystyru  gair 
Duw  gymmaint  a  gosod  ar  y  neilldu  orchymyn  mor  eglur  a'r  un 
uchod  ?  A  cban  ys  pa  fodd  y  derbynier  fy  main  gan  eich  dar- 
llenwyr,  yr  wyf  yn  haeru  nad  oes  un  eglwys  neu  enw  o  grefydd- 
*Jr  yn  gjwir  mewn  athrawiaeth,  os  nad  yw  yn    arddel  ei  bawl. 


ddonian  ysbrydol,  nac  yn  iawn  mewn  arferion,  os  nad  yw  yn 
gweddio  am  danynt,  sef  yr  amrywiol  ddoniau  uwch-naturiol  a 
enwir  yn  1  Cor.  xii. 

Unwaith  etto  clywaf  y  "  paham  ?"  yn  cael  ymadroddiad.  Pa- 
bam  na  welwn  y  doniau  hyn  yn  ymddangos  yn  rbyw  un  neu 
gilydd  ?  ac  yn  benodol  yn  yr  ysgrifenydd,  yr  bwn  sydd  yn 
dadleu  mor  hyderus  dros  en  hanfodiad  ?  Atebaf,  pe  byddai  genyf 
ffydd  mor  gadarn  a  gallu  eu  derbyn,  a  santeiddrwydd  buchedd 
mor  bur  a  dysgwyl  am  eu  derbyniad;  etto,  meddyliaf  mai  nid  er 
boddhau  dymuniad  rhyw  un  credadyn,  yn  ei  unigol  gais  ei  hun, 
y  cyfrenir  yr  amrywiol  ddoniau  hyn,  eithr  er  adeiladaeth  i'r 
eglwys  megys  corff,  canys  felly  yr  amlygir  yn  y  penodau  a  gyf- 
eiriwyd  atynt  uchod.  Ac  megys  y  dywedais  gynt  ei  fod  yn  an- 
nicbonadwy  deall  yr  ysgrythyrau,  heb  dderbyn  yr  athrawiaeth 
filflynyddol;  felly  yr  ydwyf  yn  awr  yn  baeru  fod  rhan  fawr  o'r 
Testament  Newydd  yn  anmberthyna«ol  i  gyflwr  yr  eglwys  yn  y 
dyddiau  presennol,  oddieitbr  fod  y  doniau  ysbrydol  yn  addawedig 
iddi  trwy  bob  oes  o'i  hanfodiad  milwriaethol,  yn  ystod  yr  oruch- 
wyliaeth  hon ;  oblegid  nid  yn  unig  trwy  ambell  ymadrodd  yma 
ac  acw  y  cyfeirir  at  y  pethau  hyn,  ond  y  mae  amryw  rauau  hel- 
aeth  o  ysgrifeniadau  yv  apostolion  yn  cyfeirio  at  arferiad  a  chol- 
eddiad  o'r  doniau  gwyrthiol,  a'r  rbanau  hyny  hefyd  gwedi  eu 
cymmysgu  mor  hollol  ag  athrawiaethau  egwyddorol  ac  anghyf- 
newidiol  yr  efengyl,  fel  nas  gwn  pa  fodd  y  gall  neb  gymmeryd 
aino  eu  gwahanu,  neu  ddywedyd  fod  iddo  awdurdod  i  wrthod  un 
gyfran,  pan  fyddo  yn  derbyn  y  nail.  C. 


DONIAU  GWYRTHIOL. 

[Allan  o  "  Scren  Gomer"am  A«st,  1832.] 

Mr.  Gomer, —  Pan  aufonais  atoch  fy  sylwadau  ar  y  Doniau 
Gwyrtbiol,  nid  oeddwn  yn  dysgwy]  y  caent  eu  derby n  gan  bawb 
yn  ddiattreg,  oblegid  fy  mod  yn  hysbys  mor  lliosog  yw  rhifedi 
y  sawl  ydynt  naill  ai  yn  diystyru  y  cyfryw  ddoniau  yn  hollol, 
neu  ynte,  megys  eicb  gobebydd  Omicron,  yn  gwadu  eu 
hanfodiad  yn  y  dyddiau  presennol.  Ond  gan  fod  gwrtbddywed- 
iad  eich  cyfaill  yn  gofyn  am  ryw  ateb  oddiwrthyf,  brysiaf  at  y 
gorchwyl. 

Yn  y  man  cyntaf,  ynte,  meddyliaf  na  all  neb  wadu  yn  hollol 
hanfodiad  gweithrediad  gwyrtbiol  yn  y  dyddiau  presennol,  heb 
ar  yr  un  pryd  gyhuddo  arferion  coel-grefyddol  pob  enw  o  Grist- 
ionogion  ar  wyneb  yddaear;  ac  annicbonadwy  yw  i  neb  gyd- 
fTurfio  ag  arferion  Cristionogion  yn  gyffredinol,  heb  befyd  arddel 
hanfodiad  offeryniaeth  gwyrtbiol,  I  broS  hyn,  gofynaf,  A  oes 
un  blaid  o  Gristionogion  nad  ydyw  yn  arddel  ac  yn  arferyd  y 
ddyledswydd  o  weddio  am  wellhad  y  claf?  Ie,pan  byddo  clcfyd 
wedi  cerdded  i'r  fath  raddau,  a  bod  adferiad  i  iechyd  yn  beth  tu 
hwnt  i  bob  gobaith  dynol,  yn  ol  dim  ag  a  ellir  ei  ddysgwyl  oddi- 
wrth  nebrhyw  foddion  meddygol,oni  welwn  yn  fynych  ei  gyfeilliou 
Cristionogol  yn  gweddio  dros  y  claf,  ac  yn  taer  erfyn  ar  i  Dduw 
attal  ei  law,  ac  adferyd  y  cyfryw  un  idd  ei  arferol  iechyd  ?  Os 
atebwyd  y  fath  weddi  erioed,  pa  beth  y  galwn  hyny  ond  gweith- 
rediad  gwyrtbiol  ?  Os  credir  fod  atebiad  yn  ddichonadwy,  pa 
beth  y  w  hyny  ond  arddeliad  o  weithrediad  gwyrthiol  ?  Ond  os 
na  chredir  yn  y  fath  effeithiau,  paham  y  gwatworir  Duw  trwy 
iveddio  mor  ddibaid  dros  y  claf  mewn  cynnifer  o  gynnulleid- 
faoedd  a  theuluoedd?  Hefyd,  pan  fyddo  amgylchiadau  yn  gofyn, 
oni  osodir  i  fyny  weddiau  am  wlaw,  am  dywydd  teg,  ac  am  war- 
edigaeth  oddiwrth  newyn,  haint,  rhyfel,  &c.  ?  Y  mae  yr  arferion 
hyu'yn  tystiolaethu  fod  yn  mhlitb  Cristionogion  etto  rvw  gofTad- 
wriaeth  am  atebiad  gwyrthiol  idd  eu  gweddiau,  wedi  ei  gadw  heb 
lwyr  ddiflanu,  er  fod  y  doniau  ereill  yn  yr  un  cofiestr  yn  cael  eu 
gwadu  yn  holiol. 

Dywed  Omicron,  nad  oes  achos  mwyach  am    Ddoniau  Gwyrth- 


iol,  gan  fod  y  ffydd  Gristionogol  yn  awr  wedi  ei  '!  sefydlu  yn  y 
byd."  Eithr  gofynaf  iddo,  Yn  mha  gwr  o'r  byd  y  mae  y  cyflwr 
gwynfydedig  bwn  idd  ei  weled  ?  Cymmered  ddarlunlen,  a  dang- 
osed.  Meddyliaf,  y  gwelaf  ef  yn  taflu  ei  olygon  dros  ynysoedd 
a  chyfaudiroedd,  ac  or  diwedd  yn  gosod  pen  ei  fys  ar  Brydain 
^awr,  a  rbyw  gyrau  bychain  o'r  cyffelyb  yn  yr  ardaloedd  gor- 
llewinol.  Ond,  os  ydyw  yr  efengyl  wedi  ei  sefydlu  mor  gadarn 
yn  Mhrydain,  a  llefydd  ereill,  lei  nad  oes  achos  mwyacta  wrtb 
arwyddion  gwyrtbiol,  betb  yw  yr  ystyr  fod  ei  phregetbwyr  yn 
cynnal  y  fath  alar  am  angbrediniaeth  ac  anfoesoldeb?  Eithr, 
gadawn  i  hyn  orphwys  lie  y  mae,  ac  awn  at  y  rhanau  ereill  o'r 
ddarlunlen  helaetb,  ac  edrychwn  am  sefydliad  yr  efengyl  yn  y 
byd;  cymmerwn  yn  gyntaf  ar  gyfandir  Affrica.  Pale  mae  sef- 
ydliad Cristionogaeth  yno  ?  Onid  oes  gan  y  pregetbwr  eenad- 
awl  yn  Affrica  gymmaint  o  anghen  am  arwyddion  gwyrtbiol  ag 
oedd  gan  y  cenadon  cyssefin  yn  yr  oes  gyntaf?  Edrychwn  hefyd 
ar  Tndia  Ddwyreiniol,  ac  amberodraeth  China,  ac  ynysoedd  mor 
y  dehau.  Pe  bai  yr  boll  ddarlunlen  yn  cael  eu  duo,  oddieithr  y 
manau  hyny  lie  mae  Cristionogaeth  yn  biaguro,  meddyliaf  mai 
bychain  iawn  yr  ymddangosai  y  nodau  gwynion.  A  hyn  a  elwir 
yn  "  sefydliad  yr  efengyl  yn  y  byd  !"  Ond  nid  dyma  yr  unig 
gamsynied  a  hadfoda  o  eisieu  galw  petbau  ar  eu  henwau  iawn. 

Dywed  O.  yn  mbellacb,  mai  er  profion  yn  unig  y  rboddwyd  y 
doniau  gwyrtbiol,  er  troedigaeth  anghredinwyr.  Cyfaddefaf  fod  hyn 
yn  mblith  eu  dybenion  mewn  rhai  amgylchiadau,  eithr  nid  bob 
amser  neu  yn  ddioddieitbr,  megys  yr  arwyddoca  eicb  cyfaill  0. ; 
eithr  yn  y  gwrtbwyneb,  yr  oeddynt  fynycbaf  yn  cael  eu  harferyd 
yn  yr  eglwys,  pan  nad  oedd  neb  ond  credinwyr  yn  gyd-ddrychol. 
A  phan  ystyria  O.  banes  arferiad  y  doniau  fel  y  traddodir  ef  yn 
yr  ysgrytbyr,  meddyliaf  y  newidia  ei  farn  am  eu  dybenion, 
oblegid  y  mae  Sant  Paul  yn  dywedyd,  1  Cor.  xiv,  22,"  Am  hyny 
tafodau  ydynt  arwydd,  nid  i'r  rhai  sydd  yn  credu,  ond  i'r  rhai 
digred :  eithr  pvophwydoliaeth,  nid  i'r  rhai  digred,  ond  i'r  rhai 
sydd  yn  credu."  Ac  ni  sonir  am  gyd-ddrychioldeb  anghredinwyr, 
ond  megys  dygwyddiad  anmberthynasol  i  arferiad  y  dawn  o  bro- 
pbwydo.  Pe  byddai  i  ddynion  ystyried  yn  fwy  manwl  y  bennod 
bon,  a'r  ddwy  ragflaenol,  ni  fyddai  cymmaint  o  gamsynied  mewn 
perthynas  i'r  doniau  gwyrthiol;  o  herwydd  ceid  gweled  mai  er 
adeiladaeth   i'r    eglwys   y  rhoddwyd    hwynt,  ac   nid  yn    unig  er 


troedigaeth  anghvedinwyr ;  ac  hefyd  fo  ellir  profi  cu  bod  yn  caol 
eu  l\arferyd  gun  gredinwyr  unignl,  heb  bresennoldeb  neb  ereill, 
megys  y  canfyddir  yn  y  gorchymyn  i'r  neb  a  lefarai  a  thafod 
dyeithr,  lie  y  dywedir,  "  Eitbr  oni  bydd  cyfieithydd.  tawed  yn  yr 
eglwys  ;    eithr  llefared  wrtho  oi  hun,  ac  wrth  Dduw. 

Dywed  0.  yn  mbellach  etto,  os  yw  gwyrthiau  yn  perthyn  i'r 
eglwys  yn  yr  oes  bon,  onid  yw  yn  rbyfedd  fod  Duw  wedi  ei  di- 
freinio  o  honynt  dros  gynnifer  o  oesoedd  ?  Atebaf  hyn  trwy 
ofyniad  arall.  Onid  rhyfedd  yw,  fod  Duw  wedi  caniatau  dros 
gynnifer  o  oesoedd  i  un  rhan  o'r  byd  Cristionogol  gael  ei  dywyllu 
gan  Babyddiaetb,  y  rhan  arall  gan  goel-grefydd  eglwys  Groeg, 
a'r  drydedd  ran  gan  Fahoinetaniaeth  ?  Edryched  O.  ar  gyflwr  r 
byd  yn  yr  oesoedd  cyn  ymddangosiad  Luthe^a  myneged  yn  mha 
gwr  o  hono  yr  oedd  Eglwys  Crist  yn  hanfodi,  a  pheth  oedd  ei 
cliyflwr  yno  ;  ac  os  ydoedd  gwirioneddau  yr  efengyl  wedi  eu  ber- 
lid  i'r  dift*aethwch  dros  gynnifer  o  ganrifau,  pa  ryfeddod  yw  fod 
y  doniau  gwyrthiol  wedi  cilio  o'r  golwg  befyd. 

Gofyna  hefyd,  Paham  nad  adferwyd  hwy  i'r  eglwys  gyda'r 
diwygiad  ?  Atebaf,  oblegid  nad  oedd  yr  eglwys  megys  corff 
ddim  yn  eu  ceisio.  "  Ceisiwch,  a  chwi  a  gewch,"  y w  yr  addewid  ; 
ac  er  mor  dduwiol  gwyr  oedd  Doddridge,  ac  ereill,  y  sawl  a  gry- 
bwylla  efe  am  danynt,  ni  ymddengys  eu  bod  hwy  na'u  cynnull- 
eidfaoedd  yn  ceisio  y  doniau  ysbrydol,  nac  yn  synwyrawl  a'u 
bawl  iddynt;  eithr,  credaf  yn  ddilys,  pe  buassnt  hwy,  megys 
-corff  o  gredinwyr,  yn  eu  ceisio,  y  buasent  yn  eu  derbyn;  a 
chredaf  hefyd  fod  yr  un  fraint  yn  addawedig  i  bob  cynnulleidfa 
Gristiouogol  byd  y  dydd  heddyw  ;  oddieithr  hyn,  y  mae  rhan  fawr 
o'r  ysgrythyr  nad  yw  o  un  perthynas  i  ni  yn  yr  oesoedd  pre- 
■sennol. 

Haera  O.  nad  oes  un  prawf  fod  y  doniau  gwyrthiol  yn  hanfodi 
yn  yr  ail  ganrif.  Pe  buasai  yn  cymmeryd  mewn  Haw  y  Uafur- 
waith  o  chwilio  drosto  ei  hun,  yn  He  ail-adrodd  honiadau  dynion 
ereill,  meddyliaf  y  buasui  yn  pwyllo  ychydig  cyn  rhoddi  lie  i'r 
fath  haeriad  yn  ei  ysgrifen,  ac  er  cynlluu,  rhoddaf  yma  ychydig 
brofion  o  blith  amryw  o'r  un  cyffelyb,  er  dangos  ei  gamsynied. 

Justin  Martyr,  yrhwn  a  fu  farw  A.D.  165,  a  ddywed  fely  canlyn  : 
—  Para  <jar  emin  cai  mecliii  nun prophelka  charismata  estin,  &c. 
"  Y  mae  y  doniau  prophwydol  yn  parliau  gyda  ni  hyd  yn  awr, 
oddiwrth  ba  beth  y  dylech  chwi,  [yr  Iuddewon,]  ddeall  eu  bod 


bwy  y  rhai  oeddynt  gynt  yn  eich  cenedl  chwi,  wedi  eu  tros- 
glwyddoini;"  ac  hefyd,  "y  mae  idd  eu  gweled  yn  ein  plith 
fenywaid  a  gwrrynaid  a  chanddynt  ddoniau  o'ddiwrtn  Ysbryd 
Duw.''     Hefyd, 

Irenajus,  yr  lawn  a  fu  farw  AD.  206,  a  sonia  am  fwrw  allan 
gythreuliaid,  a  dywed,  "  Ereill  a  feddiannant  ragwybodaeth  o 
bethnu  i  ddyfod,  a  gweledigaetb.au  ac  ymadroddion  prophwydol. 
Ereill,  trwy  osodiad  dwylaw,  a  iachant  y  cleifion,  ac  a'u  hadeef- 
ydlant  yn  iacb  ;  hefyd,  y  nieirw  a  gyfodwyd,  ac  a  arosasant  gyda 
ni  amryw  flynyddoedd."  Sonia  hefyd  am  rai  yn  llefaru  a  thafod- 
au  dyeithr.     Etto, 

Tertullian,  [o  gylch  A.D.  208,]  a  grybwylla  am  awdurdod 
gwyrthiol  y  Cristionogion,  gan  ddywedyd,  "  Cynnifer  o  ddynion 
cyfrifol,  heb  son  am  y  werin,  a  gawsant  ryddhad  oddiwrth  gyth- 
reuliaid a  chlefydau."  A  dywed,  y  bu  hyd  y  nod  i'r  ainherawd- 
■wr  Seferus  dderbyn  iachad  gwyrthiol  trwy  law  Cristion.  Mor 
amlwg  oedd  y  gweitbredoedd  hyn  yn  ybyd. 

Ac  am  Origen,  yr  unig  ben  awdwr  am  ba  un  y  crybwylla  0., 
ac  ar  awdurdod  pa  un  y  ceisia  daflu  ammbeuaeth,  y  mae  ei  dyst- 
iolaeth  mewn  amryw  fanau,  o  blaid  hanfodiad  y  doniau  gwyrth- 
iol, mor  gadarn  a  phenderfynol,  fel  nas  gallaf  lai  na  rhyfeddu 
wrth  weled  y  fath  haeriad  yn  ysgrif  eich  cyfaill. 

Origen,  [bu  farw  A.D.  254,]  a  ddywed  fel  y  canlyn,  Emeis  gar, 
&c.  "  A  ninnau  a  allwn  ddangos  y  nifer  annbraethadwy  o 
Roegwyr  a  Barbariaid  yn  cyfaddef  yr  Iesu,  rhai  o  ba  gyfryw  a 
ddangosant  yn  y  sawl  a  iachant,  eu  bod  wedi  derbvn  trwy  eu  trydd 
allu  rbyfeddol,  gan  alw  yn  unig  dros  y  rhai  claf,  y  Duw  Hollall.. 
uog,  ac  enw  yr  Iesu,  yn  nghyd  a'i  hanes.  Oblegid  trwy  y  pethau 
hyn  ni  a  welsom  lawer  wedi  eu  rhyddhau  oddiwrtli  glet'ydau 
trymion,  ac  ynfydrwydd  a  gwallgofrwydd,  a  myrddiyuau  o  glef- 
ydau  ereill  y  sawl  ni  fedrai  dynion  na  chythreuliaid  eu  hiachau." 

Y  mae  hefyd,  yr  un  fath  o  dystiolaeth  yn  cael  ei  rhoddi  gan 
Cyprian,  [A.D.  258,]  Lactantius,  [o  gylch  A.D.  316,]  ac  Arno- 
bius,  [A.D.  327,]  a  llaweroedd  ereill,  y  sawl  ydynt  yn  gadarn  o 
blaid  hanfodiad  gwyrthiau ;  yn  mhlitb  pa  rai  y  mae  Socrates  yn 
haeddu  coffadwriaath,  gan  ei  fod  yn  dwyn  tystiolaeth  mor  eglur  i 
awdurdod  ac  arferiad  y  Cristionogion  i  wneuthur  gwyrthiau,  gan 
iachau  clefydan,  a  bwrw  allan  gythreuliaid,  &c. 

Ysgatfydd,  fod  rhai  mor  anneallus  ag  hysbysu  eu  dibrisdod  am 


10 

lyfrau  yr  awduron  uchod  a'u  bath,  gan  eo  difrio  niegys  gweith- 
redoodd  diwertii  ;  eithr,  hyderwn  belhau  gwell  ua,  eich  gohebydd 
O.,  gun  gredu  ei  fed  yn  fwy  cynuefin  a'u  teilyngdod  hanesol. 
Ond  rhag  i  neb  o'ch  darllenwyr  syrthio  i'r  fatli  gamsyniad, 
deisyfaf  arnynt  bwyllo  ychydig  cyn  penderfynu  gwrtbod  eu 
tystiolaeth;  oblegid,  08  gwrthodwch  awdurdod  hanesyddol  y  gwyr 
uchod,  a'u  cyffelyb,  pa  le  uiae  eu  profion  am  ysbrydoliaeth  a 
thraddodiad  dilwgr  yr  Ysgrythyrau  Suntaidd  ?  Os  cyfaddetir 
genym  fed  y  tadau  ucbod  yn  eirwir,  ac  haeddiannnl  o  gred  yn  eu 
tystiolaeth  am  ysbrydoliaeth  yr  Ysgrythyrau,  meddylial'  nas 
gallwn  attal  ein  cred  iddynt  am  yr  amgylchiadau  ereill,  pa  rai  a 
draddodant  i  ni.  Y  mae  mwy  yn  pwyso  ar  eirwirdra  y  tadau 
nac  y  mae  banner  y  byd  Cristionogol  yn  ei  syniaw  ;  ac  y  mae 
llaweroedd  yn  honi  yn  gadarn  am  ysbrydoliaeth  yr  Ysgrythyrau, 
heb  wybod  ond  ychydig  am  y  graddau  banesyddol  trwy  pa  rai  y 
delir  i  wybodaeth  a  phrawf  o  hono. 

JVlewn  perthynas  i  sylwadau  Jortin,  y  sawl  a  ail-adroddir  gan 
O.,  nid  ydynt  ronyn  gwell  nag  eiddo  Gibbon,  ac  anghredinwyr 
ereill.  Yr  unig  wahaniaeth  a  welaf  yw,  bod  Gibbon  yn  elyn 
agored,  a  bod  Jortin,  &c,  dan  nth  gwasanaetbu  Cristionogaeth, 
yn  bradychu  yr  achos,  yn  hyn,  i  ddwylaw  yr  anghredinwyr.  Pe 
huasai  i  Gristionogion  yn  gyfFredinol  ymwroli  i  amddilfyn  eu 
hawl  i'r  doniau  ysbrydol,  yn  lie  cywilyddio  o'u  plegid  a'u  diar- 
ddelu,  buasai  ergydion  gwenwynig  Gibbon,  ac  ereill,  yn  syrthio 
i'r  llawryn  ddieffaith  ;  ond  yn  hytrach  na  hyny,  y  maent  yn  cyn- 
northwyo  eu  hymdrechiadau,  ac  yn  chwanegu  uerth  ac  awch  at 
yr  hyn  oedd  eisoes  yn  rhy  effeithiol.  Ond,  hyderaf,  os  bydd  i 
neb  yn  bwyllus  ac  yn  ddiragfarn  ystyried  y  ddadl,  y  daw  i'r  pen- 
derfyniad  nad  ydyvv  y  fraint-ysgrif  o'r  doniau  ysbrydol  ddim 
■wedi  ei  dileu,  ond  eu  bod  y  dydd  heddyw,  yn  gystal  ag  erioed,  yn 
atebol  am  ufyddhad  i'r  gorchymyn,  "  Deisyfv.xh  ddoniau  ysbryd- 
ol;  ond  yn  hytrach  fel  y  prophwydoch," 

Yr  eiddoch, 

C. 


BARN    AZAR1AH    SHADRACH    AM     ADFERIAD    EG. 
LWYS  CRIST. 

Yft  oedd  Zorobabel  yn  gysgod  o  Grist,  Zech.  iv,  9.     Yn 

1.  Yr  oedd  Zorobabel  wedi  ei  ddewis  a'i  apwyntio  gan  Dduw  i 
arwain  Israel  o  Babilon  i  Ganaan  :  felly  mae  Crist  wedi  cael 
ei  apwyntio  i  ddwyn  y  Saint  yn  ol  o  bob  crwydriadau,  eu  gwaredu 
o  bob  caethiwed,  a'u  harwain  i'r  Ganaan  nefol. 

2.  Fe  adeiladodd  Zorobabel  yr  ail  deml  yn  Jerusalem  j  ei 
ddwylaw  ef  a'i  sylfaenodd,  a'i  ddwylaw  el'  a'i  gorphenodd:  felly 
fe  adeilada  Crist  ei  eglwys,  ac  fe  fvdd  yn  sicr  o  ddwyn  yr  holl 
adeilad  i  ben,  er  mai  trwy  foddion  gvFael,  a  llawer  o  wrthwyneb- 
iadau.  Yr  oedd  yr  ail  deml  hefyd  yn  bortread  neillduol  o  adfer- 
iad  crefydd  a'r  eglwys  yn  y  mil  blynyddoedd  yn  ol  y  cynllun 
apostolaidd. 

1.  Fe  gafodd  y  deml  gyntaf  ei  llychwino,  a'i  thynu  i  lawr 
hefyd  gan  y  Babiloniaid :  felly  fe  gafodd  y  cynllun  apostolaidd  o 
grefydd  ei  lycbwino  gan  y  Pabyddion. 

2.  Fe  gafodd  yr  ail  deml  ei  badeiladu  rnewn  amseroedd  blin- 
ion:  felly,  mewn  amseroedd  blinion,  y  caiff  yr  eglwys  ei  hadferyd 
i'r  cynllun  apostolaidd. 

3.  Fo  gafodd  yr  ail  deml  ei  haJeiladu  gan  y  rhai  a  fuont  yn  bir 
iawn  yn  y  caethiwed  :  felly  fe  gaiff  yr  eglwys  ei  hadferyd  yn  ol 
i'r  cynllun  apostolaidd  gan  y  rhai  a  fu  yn  hir  mewn  caethiwed  o 
ddynol  ddychymmygion,  a  dynol  draddodiadau. 

4.  Yr  oedd  gan  y  rhai  ag  oeddynt  yn  adeiladu  yr  ail  deml 
lawer  o  sorod  i  symud  oddiar  y  ffordd  :  felly,  fe  fydd  yn  rbaid 
symud  llawer  o  goel-grefyddau  a  gweddill  Pabyddiaeth,  a  dynol 
ddychymmygion,  oddiar  y  ffordd,  cjn  yr  adferir  yr  eglwys  i  gyn- 
llun  yr  eglwys  apostolaidd. 

5.  Dynion  tlodion  a  diystyrllyd  yn  ngolwg  llawer  o  ddynion 
oedd  y  rhai  oeddynt  yn  adeiladu  yr  ail  deml :  felly  y  bydd  hi  etto 
wrth  adferyd  crefydd  i'r  cynllun  apostolaidd. 

6.  Yr  oedd  llawer  o  ddynion  yn  farwaidd  a  difater  iawn  yn 
nghylcb  adeiladu  yr  ail  deml,  gan  ddywedyd,  "  Ni  ddaeth  yr  am- 
ser  etto :"  felly  y  mae  llawer  etto  yn  nghylch  adeiladu  yr  eglwys 
a'i  hadferyd  yn  ol  i'r  cynllun  apostolaidd. 

7.  Yr  oedd  llawer  o  wawdio  ar  y  rhai  hyny  ag  oeddynt  yn  ad- 
eiladu yr  ail  deml :  felly,  y  mae  llawer  o  wawdio  ar  y  rhai  sydd 
am  adferyd  yr  eglwys  i'r  cynllun  apostolaidd. 

8.  Er  fod  llawer  am  rwystro  Israel  y  pryd  hyny  i  adeiladu  yr 
ail  deml :  etto  yn  mlaen  yr  aeth  y  gwaith,  er  iddo  gael  ei  rwystro 
dros  ychydig. 

9.  Nid  trwy  sail  na  gallu  dynol  yr  aeth  yr  ail  deml  yn  y  blaen ; 
ond  trwy  Ysbryd  y  Duw  byw  :  felly  yr  un  modd  yr  adferir  yr 
eglwys  i'r  cynllun  apostolaidd.  Duw  a  brysuro  y  boreu  pan  elo 
Seion  yn  ben  moliant  ar  y  ddaear.  A  dyweded  yr  holl  bobl  Amen.. 


ts 


BARN  JOHN  WESLEY  AM  Y  DONIAU  YSBRYDOL. 

Nid  ymddengys  foil  dooiau  goruwch  naturiol  wedi  parliau  yn 
gyffredin  yu  yr  jeglwys,  ond  hyd  yr  ail  neu  y  drydydd  ganrif* 
Anfynycb  y  clywwn  am  danynt  ar  ol  y  cyfnod  andwyol  hwnw, 
pan  y  galwodd  yr  amherawdwr  Cysteuyn  ei  bun  yn  gristion,  a 
tbrwy  ei  fympwy  hunanol  iddo  feddwl  lledaenu  Cristionogaeth 
drwy  bentyru  cyfoeth,  anrhydedd,  a  nerth  ar  y  Cristionogion  yn 
gyffredinol.  O'r  amser  hyn  darfyddasant  braidd  yn  hollol ;  o 
leiaf,  pur  anfynycb  y  clywir  am  danynt  wedi  y  pryd  hyn.  Nid 
yr  achos  iddynt  ballu  oedd,  fel  y  dywed  y  cyffredin,  am  nad  oedd 
eu  heisieu  niwyacb,  o  herwydd  fod  yr  boll  fyd  wedi  cofleidio 
Cristionogaeth.  Mae  hyn  yn  gamsynied  truenus  !  Nid  oedd  yr 
ugeinfed  ran  o'r  byd  yn  Gristionogion  pryd  byny,  hyd  y  nod 
mewn  enw.  Y  gwir  achos  [na  buasai  y  doniau  gwyrthiol  yn 
parhau]  yw  o  herwydd  oeri  o  gariad  llawer — ni  feddai  y  Crist- 
ionogion fwy  o  Ysbryd  Crist  nag  oedd  gan  y  paganiaid  ereilll 
Mab  y  Dyn,  pan  ymwelodd  a'i  eglwys,  ni  allodd  braidd  gael  ffydd 
ar  y  ddae.ar.  Dyma  yr  achos  gwreiddiol  Da  chafwyd  doniau  gor- 
uwch naturiol  yt  Ysbryd  Glan  yn  hwy  yn  yr  eglwys  GristionogoJ 
o  herwydd  ddarfod  i'r  Cristionogion  droi  yn  baganiaid  wedy'n, 
heb  ond  y  llythyren  farw  yn  unig  yn  ngweddill. 


[entered  at  stationer's  hall.] 


J.   DAVIS,   ARGRAFFYDD,    MERTHYR. 


